DAHILAN 
GO DAHILAN 
50 TAON NG 
NDFP 
Isinusulong at ipinaglalaban ng NDFP 
7 7 ang sapat at dekalidad na serbisyong 
panlipunan - itulak ang komprehensibong 
programa para sa pangmasa at 
pampublikong transportasyon sa buong 
bansa, kabilang ang pagsasaayos 
ng sistema ng trapiko at regulasyon 
ng pamasahe sa transportasyon. 
Pangmatagalang programa nito na 
isabansa ang industriya ng transportasyon 
at isapubliko ang mga tren (PNR, LRT at 


IMIRT), mga tollway, pyer, paliparan at iba 
pang imprastraktura. 


TO JEEPNEY 
PHASE0UT! 


